


AD Un dd 


a ec 


4 
A 





“ 
Ê 
â 
Ŵ 


yr 








Y ALW a C ' a ew Sm 
Pa i CF 


GALAR-GAN, 


— Cai 






Ced iL AD y 


| ynn IDAYDD DAVIBS, 


R40 _ Gn . . 
' ar c Ued 
En uw. 1ANGATNO, 






T7... SWYDD FRYCHEINIOG, . 


Yr hwn afu farm Rhagfyr y 90ain, 1826, 





Lun LLun du doiuuyu ui MR Ï dnn 


ONI WYDDOCH CHWI îÏ DYWYSOG AC I WR MAWR SYRTHIO 
HEDDYW YN ISRAELT--DAFYDD. 





rôi " GAN 
JUVENTIS, 
"FT UL Jr 


ABERHONDDU? 
Argraffedig gan William Williams 


Fr LD LTD 


iy ” Py “cd . 
CF. Ll Z gLFA Fa man 











RHAGYMADRODD. 


Gyfeillion Hynaws, 

COFFADW RIAETH y cyfiawn,medd Selyfddoeth, sydd fendigedig. 
Mae hanesion dynion duwiol yn well dyfyrwch i'w ddarllen gan 
Jawer, na bywydau y gwroniaid mwyaf enwog mewn rhyfel, Pe 
aem dros hanes Alexander, Congcwerwr y byd, a Caesar uchel- 
frydig, gwedi gorchfygu gwledydd ehang, a'phobloedd cryfion, 
hwy aorchfygwyd, gan bechod ja a fuont feirwidan ei lywodraeth. 
Ond y Cristion ffyddlon, a'r Gweinidog defnyddiol, sydd a 
gwreiddyn y matter wedi ei gael ynddo, sydd yn enill mwy wrth 
farw, nag yn ei Holl fywyd, Mae e'n enwog yn myd yr ysbrydoedd. 
O'r cyfryw oedd y Parch. Mr. Davies, Yr wyf yn meddwl y 
gallai rhaî ysgryfio claing helsethwydh i ddangos ei odidawgrwydd 
moesol,a'i rinweddau da; o'r tu arall,nid oes nemawr yn Nghymru 
yn earu rhyw beth hir, braidd diorphen, marwaidd a chlaiar. Mae 
ph byr da, yn well na pheth hir drwg, Ac hefyd, nid ydynt yn 
hofli rhoi llawer o arian am lyfrau. 

Dyma y waith gyntaf i mi ddanfon dim i'r argrafl-wasg; yr wyf 
yn gwybod fod fy ngyflawniad yn anmherffaith; os oes dim allan o; 
le, taflwch orchudd drosto; os wyf wedi camgymeryd rhyw beth yn. 
eifywyd,maddeuwch fy nghamsynied, oblegyd yr oeddwn yn gwbl; 
anadnabyddus oiono yn ei darawiad cyntaf i maes. Bendith y Nef 
ach dilyno,nes cael cwrdd yn gryno yn y gymanfa lonydd heb ofid, 


Hygredd, na chystuddiau, yw taer ddymuniad eich 
Cyfaill diffuarit, 
JUYENIS,. 


| 
k 
Ŵ 

b 


GALAR-GAN, &c. 





Ow ! fyd o adfydau, O gystudd a gwae! 
Rhywofid, rhyw belbul, sydd yma'n parhau z 
Am frodyr sy'n gadael trigfanau y byw, 

A myned o'r winllan i 'hedeg at Dduwy 


Pan oeddwn mewn dygn drallodau fy hun ; * 

I lawr o dan rwymau galarus a blin, 

Gan ddisgwyl cawn letty yn sydyn mewn pridd, 
Yr oedd saethau go hygyrch yn gwalî nos a dydd, 
Ces glywed, am enwog Weinidog, dewr, dwys, 
Un ffyddlon, ymdrechgar, a roed o dan bwys 
Tywarcheidd dywyllwch, yn ddwfn mewn bedd, 
A'i yspryd ehedodd i wynfyd a hedd. 
Yr anwyl, yr hybarch, y.duwiol, a'r doeth, 

Y dawnus, ymdrechgar, mae'n bur, fel aur coeth. 
O Davies t wr mwynaidd, wr tyner, wr llon: 
Llangotwg! ni tbeimlaist fath ddyrnod a hon, . 


es. 
FF cìefyd paralwysaidd ocdd arnaf, 


tf Y PAncH, Davrn Davres, a anwyd yn Tŷ'n-y»pant, 
yn mhlwyf Llanwrtyd, Swydd Frycheiniog, yn y flwyddyn 
1761-2. Yr oedd ei rieni yn cadw Tyddyn o dir; yn 
ddiwyd yn eu galwedigaeth, yn foesol yn eu bywyd, ac yn 
grefyddol iawn, Fe ddygwyd eu mab i fynu yn addysg ac 
athrawiaeth yr Arglwydd; Cafodd ei ddwfn argyboeddi, 
w'i ddwyn ì waeddu ain Graig yr oesoedd i'w guddio rhag 
y gafod ddinystriol, yn bur foreu; ac ymunodd â'r eglwys 
yn Llanwrtyd, o dan lywyddiaeth y Parch, Mr, Frice, 
Gwelwyd arwyddion gobeithiol arno yn lled fuan, y deuai 
yn bregethwr poblogaidd. Felly y bu, Codwyd ef i'r 
gadâir-ymadrodd; yr oedd yn ehedeg fel eryr, yn danbaid 
fel seren, ac yn ddisglaer fel y ffurfafen, Pan fyddai yn 
llefaru yn daranllyd, fel Boanerges, byddai y bobl yn ar- 
swydo a dychrynu; pan fyddai fel Mab Diddanwch, yn 
dwyn, cysur cryf, i'r pererin gwan, bloeddiai rhai o'r dyrfa, 
Gogoniant: a byddai cu profiadau uwch y ddacar, yn 
edrych ar y tir pell, a'r Brenin yn ci degwch, 


Og 








4 


Bu'n hir yn pregethu, ei lais oedd yn glir, 

Ei ddoniau'n hyawdledd, eì athrawiaeth yn bur: 
A'r Ysbryd yn gweithio, ar eì lafur oedd llwydd, 
Mae degau yn yr ardal yn dweud hyny'n rhwydd, 
Athrawîaeth y Drindod a honai mewn blas; 
Dattodai gylymau'r Sosiniaid di rds: 

Yr hyll, gas Sabeliaeth a driniai ŷn ddrwg, 

A'r Ariaid a feiddiai mewn mynyd, heb wg. 


Mynegai o'r 'Scrythyr,.a rheswm mawr gu, 
'Fod Duw yn un hanfod, ac etto yn dri: 
'Nid yw yn dri ehw, na chwaith yn dri duw, 
Tri Pherson, Un sylwedd, tragwyddol, da, yw, 


Fe haerai gyfinwnder trwy ffydd yn ei waed, 
Tec ddygai'r pechodau heb ddim at y Tad; 
€ai yno gyfiawnder, mor ganaidd, mor wyn, 
O waith y Pen bugail fu ar Galfari fryn, 
Fi bynciau melusion, oedd cariad eìn Ïor, 

- At dylwyth y codwm, cyn creu tir na. mor ; 
Danfonodd y Meichiau i forw yn dlawd, 
i'rdyben i'w codi ur ddelw eu Brawd, 














Du am dymor yn cael ei nddysgu yn Nhref-fecca, Caf- 
odd ei urddo yn fugail or Eglwysi'r Anymddibynwyr ym 
'Rhaedr Ŵy: symudodd yn mhen amser oddiyno 1 Lan- 
gatwg fawr Uerrighywel: aeth oddi yno i Drythyn, swydd 
iwWorganwg.. Oblegyd rhyw anghydfod gymerodd le yn yr 
Eglwys pan bu y_ Parch, Peter Williams yn y lle uchod, 
yn llefaru nr y pwnc ag y maey Sabeliaid yn gwahan- 
iaethu oddiwrth y Trinitariaid, ac i ymrafael a therfysg 
' ymyodi rhwng yr aelodau ag yntau,fel yr oedd mewn per- 
ygl o golli eifywyd natuiol, a diarddelu amrai o honynt 
o gymundeb, dychwelodd yn eiol eilwaith i Langatwg. 
Sucynfigen, rhagfarn, anghariad, a therfysgiadau yn Eg- 
Ì^ ys Cwmrbos, yn foddion i hela lawer at y Methodistiaid 
Calfinaidd, “Pan fyddo y diafol, fel llew rhuadwy, yn cuel 
ei ollwng mewn a'r winllan, mae yn $ìcr o darfu'r defaid. 
a gwnsgaru y praidd, O llefwnam gael gogoniant 1 aF59 
ŵr fynyddoedd ei sancteiddrwydd. 









»” 
y) 
Y Golomen nefolaidd sy'n disgyn i'r byd, 
I alw rhai cyndyn i seinio-o hyd, 
A'u dal yn,bur danbaid yn ngwyneb y ddraig, 
A'u harfau yn loywon, a'u traed ary, graig, 


Fel dyn, ei wyneb-pryd oedd sarug,a gwael, 

Ei natur oedd danllyd, gwyllt, nwyfus, mor sal: 
Gofidiai yn drymaidd f am ei fod mor ffol, 

A gadael i'w nwydau ei dynu yn ol. , 

Fel cristion bu'n gywir, yn dyner, yn fwyn, 
'Gyfeillach yn,siriol, meithringar i'r, ŵyn ; 
Coleddai'r mamogiaid, ro'i iddynt fwyd bras; 
Cynghorai.y, defaid i fyw ar rad ras, 


Un diddrwg, diddichell, a'i hyder ar Ner; 
A:irinwedd eglwysig oedd hynod o ber; 
Ei4fydd oedd yn fywiog, ei obaith yn gryf, 
A'i gariad yn gynes, er dyfned y llif. 


un 





Ond er pob terfysgiadau, a gorthrymdefau oddiwith 
broíffeswyr gan, cystuddiau yn y babell bridd, athreialon 
yn y teulu, bu yu ddiwyd, yn ymdrechgar, yn ffyddlon, yn 
llafurus, a llwyddianus, hyd. nesi'w ewaid dedwyddawl, 1 
fyned allan o'r coroh braulyd, i blith y cor disglairwych, 

I cistedd ar bob nefol fryn, 
1 ddatgan gwaith eu Duw cyn hyn. 

Hunodd ynyr Arglwydd, Rhagfyr y 22 1826, yn 65. G0 
íìynyddau o ocdran. Pregethodd y Parch. D. Lewis, 
Aber, yu nhy cwrdd Llangatwg, cyn rhoi y gelain farwol 
yn ei letty oer; ar ddydd Llun Nadolig, y 25 o Rag. ger 
bron tyrfa fawr o nlarwyr, otldiwrth.1.00r, 2. 4.. Yna 
claddwyd ynarw, hyd y boreu, mawr, caiíf godi yn an- 
lygredig ar ddelw Adda'r ail, 

î Fe oâìdiai,yn,amlam fod ei natur mor boeth, Mae 

ì rhyw wendid ar bawb tra fyddont yn trigo mewn tai o 
glai Anaml y gallwn ddweud, fel y bardd haelfrydaidd 
hyny, Alexander Pope: 

“For every trille, scorn to take offence, 
“ial always shows, great pride or little sense ; 
Go re, and good sense, mnst always jpin, 


Sa 
w 2 n ' US ayn gn 7 
iN HUNAN; tO I)T21Y6, DIYTNE, y 








To eri 











6 
Fel cenad, mynegai holl gyngor ei Dduw, 
Llafuriai'n ymdrechgar tra fu ef yn fyw: 


Fe dreiddiai eithafoedd athrawiaeth y nef, 
1 ddwyn i'r areithfan gysuron mawr gref, 


Llefarai'n doddedig pan ddoi at y plant, 

I son am ogoniant 1'r hoff, harddwyci; dant, 
Yr anthem glodforus, yr emyn gain lŵys, 
1'r Iesu a'n golchodd, bo'r moliant yn ddwys. 


Fe dro'i yn daranllyd, pan tríniai y gwae, 

Yr wban a'r arswyd sydd lawr yn y ffau; 

Y dduaidd anobaith, mewn haner nos mwy, 
Y lletty uffernol-—-andwyol yw'r clwy! 

Hil Adda, rhowch osteg, mae'r cyfrif i ddod: 
Y pren lle mae'n syrthio, bydd hwnw yn nod, 
I dremio'n dragwyddol erchylldod mewn tân, 
Neu foli am oesau diddarfod, ar gân, 


Bechadur, mae noddfa, mae arch, ac mae lle, 
lt ffoi rhag y gafod i entrych y ne; ' 
Mae'r dial yn,hongian, mae'r drws heb ei gau, 
Mae'r deyrnwialen allan, ymguddia'n ddilai. 


Ei bwyll, ei arabedd, a'i synwyr oedd fawr, 

^R oedd hefyd yn feirniad godidawg fel cawr ; 
Deallai'r Eíengyl a'i llais addien deg, 

Yn ffraeth y cyhoeddai wirionedd direg, 

Ei fywyd oedd hynod fucheddol, dinam, 

Mae heddyw mewn mwyniant yn derbyn ei ran, 
O'r ddwyfol orphwysfa, tu hwnt i'r Haul llon, 
lle mae yn cael syllu heb gwmwl ar Ion, 


Ceryddai bob pechod, ymladdai â'i chwant, 
Arferai y wialen i rhoi braw ar y plant; 

Os byddent gyndynus ymaflai yn eu llaw, 
Cynghorai i gadw pob drwg ymaith draw. 


LrANGATwc alarodd, CwMnuôs aeth yn drist, 
Tane'n rwR a ddwys wylodd am was Iesu Grist, 
A BEAUFORT a synodd wrth wel'd gwr mor hy, 
Yn gadael y ddaear, i'r gor-nefol dŷ, 


Trafaelai (lynyddau trwy'r drychin a'r gwlaw 
I'r mynydd--*dangosai y llid mawr a ddaw ; 








U 


Fe blanodd ddwy eglwys, f.cyn darfod ei oes, 
Fel milwr glew tanbaid ar y tanllyd facs. 


Ei gydmares * ac yntau, fu'n hir law-yn-llaw, 
Un galon, un cariad, un diben gerllaw ; 
Madawodd hi'n ddiddig, heb nemawr o loes, 
I wledda ar y ffrwythau a darddodd o'r groes, 


Amynedd ddadseiniai beroriaeth go bêr, 
Cyn cael y baradwys i fyw uwch y ser; 





f Cwmrhos, a Charmel, yn ngwaith hâiarn Beaufort, 
Mi a ddywedaf ychydig am y lle olaf : yr amser yr aeth 
i fynu i'r mynydd gyntaf i lafurio, nid oedd ond tri o 
ddynion yn y lle yn.aelodau eglwysig gyda'r Anymddi- 
bynwyr; ond gair Duw a gariodd y dydd aranwybodaeth 
y werinos; daeth amryw yn nghyd idd ei wrando; rhai a 
ddwysbigwyd yn eu calonau: codasant Gapel hyfryd, a 
chwanegwyd at yr eglwys yn ystod yr amser y bu ef yn 
tramwyo i'r lan, dri-a-deugain. Yna cymellasant wrieuanc 
o Athrofa'r Neuaddlwyd, i ddod drwodd i weinidogaethu 
iddynt, Cymerodd hyny le; corpholodd y gynnulleidfa, 

' ac urddasant y brawd D. E. Oweu, yn fugail arnynt, 
ar yr ail ddydd o fis Medi, 1894, Llaw yr Arglwydd fu 
gyda hwynt, Mae yn awr oddeutu chwech ugain o ael- 
odau yno, yn heddychol, ac mewn cariad â'u gilydd, ac 
yr wyfyn gobeithio, â Duw. Mae canoedd yn dyfod i 
wrando uchel sain efengyl gras, fel y mae angenrheidrwydd 
anhebgorol i godi y capel yn fwy na chymaint arall. 

* Mrs, Susana avies, gwraig y Parch, Mr, Davies, 
oedd ddynes hawddgar, addfwyn, dyner, mwyauaidd, ac 
ymgeleddgar i'w phriod, Ei phryd oedd yn siriol, ei siarad 
yn weddaidd, a'i hymarweddiad yn addas i'r efengykar 
bob achos. Ymadawodd yn ddedwydd i'r baradwys dra- 
gywyddol ychydig fisoedd o flaen ei hanwyl briod, lle y 
maent yn nofio mewn perffeithrwydd didrai, i beidio ynu- 
adael a'u gilydd mwy. 

Pregethodd y Parch, Mr. Jones, LBlanerchymedd, cyn 
codiei chorph o'r tŷ. Yna yn Llangattwg, gweddiodd 
D. E. Owen, a phregethodd y Parch. D. Lewis, Aber, 
oddiar Phil, 1. 21, Byw i imi yw Crist, 2 marw sydd elw, 














Llemaeitt yn teyrnasu yn mhlitlry dorflan, 
Maent heddyw-mewn undeb nad a byth ar dan, 
Dymunaf i'r teulu adawodd yn ol, 
Dangneddef gwir fendith nes ennill y gol: 

Fel y cant ehedeg yn gyutach na'r wawr, 
Atesu'n oes:oesoedd, lle cânt roebaw mgwfs 


Pan. ddarfu i Mobes.i, fyned i'r ne, 

Ca'dd Josua,ei godi yn fawr yn ei le: 

Pan ddarfu i Dafydd gael myned o'r byd, 
^Roedd Solomon ddoethaf, heddychlon i gyd, t 


Yr oedd Luther yn wrol, Melanctlion yn ddocth, 
A Chalfin yn ddiwyd, Erasmus yn ffraeth: 
ITyderaf cei dithau, O IIopkin$ i fod, 

Yn bur fel goleuni, a pliechod dan dro'd. 

O bydd yn flodeuog, yn selog fel Paul, 5: 

Yn anwyl, fel Ioan, yn gu, di droi ynol; ; 

Ac yna'ti 'moli heb lygredd cyn hir, 

Lle na cha'i un storômg un loes, nag un cur, 


— Mao satin uffernol, a'i ddyfais, a'i rym, 


Yn ceisio'th wrthwynebu, gwrthsefyll e'n llym; 
Ymguddia yn nglwyfau'r eneiniog sydd bon, 
Ac yna u'weiddi, fod conowest, AMEN, 








tf Fe feddylia yr anwybodus:0 bosibl, nad oes dim, o 
bethau fel yma iael eu-cymwyso attom ni, Fe hona yr 
ysgrythyr; mae. beth bynag; a ysgrifenwyd o'r blaen, er 
addysg i ui yr ysgrifenwyd: hwynr., , Ni.adawodd yr Ar- 
glwydd yw achos fyned yn. llong-ddrylliad holiol “erioed, 

— Er fod rhyfel weithiau, mae yn oleu elir, bryd arall, Mae 
y prydydd «wedi cany; yn felus | 


Nid yw hi'ctto, ond dechreu gwawrio, ŵ 
Te gwyd yr hau) yn uwch â'r lan, &c. 


DIWEDD. O 


WG FEYGYWY TO HARI CH YA ED 
a Fy. sydd 
Wiliems, Argraffydd. AUcrlionddu. 


(a î 
a u 




















